WicipediA 

Asameg 


laith Assam a rhannau cyfagos o ogledd- 
ddwyrain India yw'r Assameg. Mae'n perthyn i 
gangen ddwyreiniol yr ieithoedd Indo-Ariaidd . 
Ceir tua 13,079,000 o siaradwyr Assameg. Yn 
ogystal ag Assam, ceir siaradwyr Assameg yn 
rhan dde-ddw^nreinol Bhwtan ac yn Arunachal 
Pradesh. 



Eginyn erthygl sydd uchod am iaith. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato (https://cy.wikipedia.0rg/w/ 
index.php ?title=/\sameg&action=edit) . 


Eginyn erthygl sydd uchod am India. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato (https://cy.wikipedia.org/ 


w/index.php ?titIe=j\sameg&action=edit) . 


Wedi dod 0 " https://cy.wikipedia.org/w/index.php?title=Asameg&oldid=1705118 " 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 31 Mai 2015, am 03:24. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creatiye Commons Attribution-ShareAlike ; gall fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 

















